r 

Gudshugmynd \ Islam 

I>a6 er alkunna a6 serhver J^joStunga rseSur yfir einu e6a fleiri ordum yfir 
guSshugtakid. En ordiS Allah hefur J^ar serstoSu. had er semafn bins eina 
sanna Gu6s og orSiS er hvorki til i fleirtolu ne kynbeygingu. SerstaSan 
kemur vel i Ijos J^egar borid er saman vid ordid “gud”, sem hsegt er ad 
setja i fleirtolu “gudir”, og i kvenkyn “gydja”. had er athyglisvert ad 
Allah er serheiti Guds a armeisku, tungu Jesu og systurtungu 

r 

arabiskunnar. Einstaedi heitisins sem Islam hefur yfir Gud endurspeglar 
Hinn Eina Sanna Gud. Muslimum er Gud Skaparinn almattugi sem 
vidheldur ollu lifi. Enginn er Honum jafn, og Honum verdur ekki jafnad 
til neins. Samtimamenn Muhammeds spurdu hann um Gud og svarid kom 
beint fra Honum sjalfum i formi stutts kafla i Kdraninum. hessi kafli er 
kjami einingarkenningarinnar og einkunnarord eingydistruar: “I nafni 
Guds bins Naduga og Miskunnsama. Seg J3u: “Gud er einn, hinn Eilifi 
Gud. Hvorki hefur Hann getid neinn, ne verid af neinum getinn. Enginn 
er Honum jafn.”” (112.) 

f f r 

Ymsir sem standa utan Islam stadhsefa ad Gud Islams se strangur og 
miskunnarlaus Gud sem krefjist skilyrdis-lausrar hlydni. Hann se hvorki 
miskunnsamur ne kaerleiksrikur. Ekkert er fjaer sanni. Nsegir ad nefna ad 
hver einasti af 1 14 koflum Kdransins, utan einn, hefst a ordunum “I nafni 
Guds, bins Naduga og Miskunnsama.” Muhammed spamadur sagdi ad 
Gud vseri margfalt kserleiksrikari en elskandi mddir vid bam sitt. 

En Gud er lika rettlatur. hvi hljdta misgjordamenn og syndarar ad fa sinn 
skerf af refsingu Guds, en dyggdugir ad njdta gjafa Hans og velj^dknunar. 
Miskunn Guds kemur einmitt berlega i Ijds i rettlseti Hans. Edik sem alia 
aevi hefur Jijadst fyrir malstad Guds, og a hinn bdginn fdlk sem hefur 
nidst a odmm allt sitt lif, a ekki ad fa sams konar laun hja Drottni sinum. 
Ad buast vid somu orlogum beggja jafngildir Jivi ad hafna abyrgd 
mannsins a eigin gj ordum - sem jafngildir aftur Jivi ad sja engan tilgang 
med vondudu og dyggdugu lifi her a jord. Eftirfarandi Koranvers em skyr 
og afdrattarlaus: “Hinum rettlatu mun Herra J^eirra launa med Gordum 
Sselunnar. ^Ettum Ver ad gera sanntruudum jafnt til og ranglatum? Hvad 
bagar ydur? Hvernig dsemid J)er? (68,34-36.) 

Islam hafnar ollum lysingum a Gudi i hvers konar mannsmynd og 
fullyrd ingum um ad Hann taki einhverja einstaklinga eda J^jddir fram yfir 
adrar a gmndvelli rikidaemis, valds eda kynjiatta. Hann skapadi alia menn 
jafna og hylli Guds geta menn adeins aunnid ser med dyggdugu lifi og 
gudsdtta. 


Islam hafnar einnig kenningum a borS vi6 J^aer a6 Gu6 hafi hvilst a 
sjounda degi skopunarinnar, a6 Hann hafi glimt vi6 mann, a6 Hann sitji a 
illgjornum svikraSum vi6 mannkyn, og a6 Hann hafi klaeSst holdi i 

f 

mannsmynd. Allt er Jietta guSlast fra sjonarholi Islams. 


EinstaeSi nafnsins Allah endurspeglar ahersluna sem Islam leggur a 
hreinleika guSstruarinnar, sem er kjaminn \ boSskap allra sendiboSa 
Gu6s. hess vegna litur Islam svo a a6 tenging einhvers annars guSdoms 
vi6 Gu6 se dauSasynd, sem Gu6 muni aldrei fyrirgefa, Jiratt fyrir Jia 
staSreynd a6 hann geti fyrirgefiS allar syndir aSrar. 

E61i skapara hlytur a6 vera annaS en eSli skapaSra hluta, Jivi ef hann er 
somu gerSar og Jieir, er hann timanlegur og heflir sjalfur att ser skapara. 
Ear af leiSir a6 ekkert likist honum. Ef skaparinn er ekki timanlegur, 
hlytur hann a6 vera eilifur. Og ef hann er eilifur, hefur enginn komiS 
tilveru bans til leiSar - og ef enginn kom tilveru bans til leiSar, getur 
ekkert utanaSkomandi latiS hann haetta a6 vera til, sem taknar a6 hann er 
sjalfum ser naegur. Og ef hann er ekki upp a neinn kominn um tilveru 
sina, Jia er tilvera bans an alls enda. Skaparinn er Jiess vegna eilifur og 
aevarandi. “Hann er hinn fyrsti og siSasti.” Hann er sjalfum ser naegur e6a 
svo notaS se or6 Koransins “A1 Qaejum”. Skaparinn skapar ekki aSeins i 
Jieim skilningi a6 hann lati hlutinn verSa til. Hann varSveitir lika hid 
skapaSa, bindur enda a JiaS, og er valdur a6 ollu sem hendir JiaS. “Gu6 er 
skapari alls og Hann gaetir allra hluta. Hans eru lyklar himna og JarSar. 
(39,62-63.) “Engin er su skepna JarSar a6 Gu6 annist hana ekki. Hann 
veit hvar bun a heima og hvar hun dvelst.” (1 1,6.) 

Eiginleikar Gu6s Ef skaparinn er eilifur og aevarandi hlJ6ta eiginleikar 
Hans lika a6 vera eilifir og aevarandi. Hann getur ekki glatad neinum 
eiginleika sinna e6a oSlast nyja. Fyrst svo er, Jia eru eiginleikar Hans 
algjorir. Geta veriS til fleiri en einn skapari me6 Jiess konar algjora 
eiginleika? Geta til daemis veriS til tveir almattugir skaparar? Vi6 sjaum a 
augabragdi ad slikt er dhugsandi. Kdraninn dregur J^essi rok saman i 
eftirfarandi versi: “Aldrei hefur Gud getid son, og enginn er Gud nema 
Hann. Vaeri J^ad a annan veg, hlyti hver gud ad rada sinni eigin skopun, 
og hver ad sigra annan.” (23,91.) 

Gud er einn Koraninn minnir okkur a haldleysi hjaguda. Ea sem dyrka 
hluti gerda af mannahondum spyr Hann: “Viljid J^er dyrka J^ad sem J^er 
hafid sjalfir meitlad, eda hafid J)er lagt hug a adra en Hann ydur til 
vemdar, jafnvel J3a sem ekki duga til ad vernda sjalfa sig?” 



TilbiSjendum himintungla er s6g6 sagan af Abraham: “begar nottin bra 
skugga smum, sa harm stjomu. Og harm maelti: “Er J^etta minn gu6?” En 
J^egar hun folnaSi brott i birtu dagsins, kvaS harm: “Ekki dyrka eg gu6i 
sem hverfa.” begar harm sa manann risa, sagSi harm: “Getur J^etta veriS 
minn gu6? En J^egar hann hneig af himni, maelti hann: “Ef Gu6 vlsar mer 
ekki til vegar hlyt eg a6 villast.” Loks er hann sa solina Ijoma, sagSi hann: 
“Gaeti J^etta veriS minn gu6? A6 sonnu er J)a6 hid mesta.” En J^egar einnig 
hun gekk til viSar, maelti hann vi6 folk sitt: “Eg segi skiliS vi6 J3a6 sem 
J)er kalliS gu6i. Eg sny augliti mlnu 1 einlaegni til Hans sem hefur skapaS 
himnana og jorSina, og eg hafna allri hjaguSadyrkun.” (6,77-80.) 

AfstaSa trumannsins Til a6 verSa musllmi, J3.e. a6 gefa sig Gu6i a vald, er 
nauSsynlegt a6 trua a6 Gu6 se einn, sem taknar a6 Hann se eini 
skaparinn, sa eini sem viShaldi lifi, sa eini sem naeri J)a6 o.s.frv. En 
margir hjaguSadyrkendur tru6u og vissu a6 aSeins aeSsti guSinn gaeti gert 
allt J)etta, en J^aS naegdi ekki til ad gera J3a ad muslimum. Musliminn 
verdur ad vidurkenna ad J)ad er Gud einn sem verdskuldar tilbeidslu, og 
hann verdur ad halda ser fra ad tilbidja neinn eda neitt annad. Hafi J^essari 
J^ekkingu um einn sannan Gud verid nad, ber manninum ad festa tru sina 
a Honum og lata ekkert koma ser til ad afneita sannleikanum. begar hjarta 
mannsins opnast fyrir trunni eiga ser stad akvedin hughrif sem koma fram 
i vissum gjordum. bessi hughrif og gjordir eru sonnun truarinnar. 
Spamadurinn sagdi: “Tru er J^ad sem tekur ser bdlfestu i hjartanu og synir 
sig i verkunum.” Sterkust J^essara hughrifa er J^akklsetistilfinningin til 
Guds, og J)ad ma segja ad hun se kjarninn i gudsdyrkun. bessi 
J^akklaetistilfinning er svo mikilveeg ad hinn vantruadi er nefndur “kafir”, 
sem J)ydir “sa sem afneitar sannleikanum”, en J^ydir lika “sa sem er 
vanj^akklatur”. Hinn truadi elskar Gud og J^akkar Honum allar gjafir 
Hans. En J^ar sem hann gerir ser Ijdst ad eigin gddverk, andleg og 
efnisleg, eru dralangt fra J)vi ad vera i neinu hlutfalli vid gjafir Guds, er 
hann sifellt uggandi um ad Gud muni refsa ser, her eda hinum megin. 
Hann dttast Jivi Gud, hlydir Honum og Jijdnar i audmykt. Madur slikra 
hughrifa hlytur ad minnast Guds naestum hverja stund. “Ad minnast 
Guds” er Jiannig lifskraftur truarinnar, sem an Jiess mundi dofna og folna 
brott. Kdraninn leitast vid ad styrkja Jiessa Jiakklaetistilfmningu med 
oftlegum endurtekningum a eiginleikum Guds. bessir eiginleikar eru 
nefndir flestir saman i eftirfarandi Kdranversum: 

“Hann er Gud, enginn er Gud nema Hann. Hann Jiekkir allt hulid og 
synilegt. Hann er hinn Nadugi, hinn Miskunnsami. Hann er Gud og 
enginn annar er gud. Hann er Drottinn, hinn Heilagi, Fridargjafmn, 
Vordur truarinnar, Vemdarinn, hinn Almattugi, hinn Voldugi, hinn Haesti. 
Hann se vegsamadur um alia hjagudi fram! Hann er Gud, Skaparinn, sem 



skapar ur engu og motar hid skapaSa. Honum saema hin veglegustu nofn. 
Hann er hinn Alvaldi, hinn Alvitri.” (59,22-24). 

“Gu6 - enginn er gu6 nema Hann, hinn Lifandi, Eilifi. A6 Honum svifur 
aldrei blundur, aldrei svefn. Allt lytur Honum a himnum og jorSu. Hver 
nalgast Hann til meSalgongu nema me6 Hans leyfi? Hann veit hvaS er 
framundan hja ollum og hvaS a6 baki J^eim, meSan J^eir oSlast aSeins J3a6 
af J^ekkingu Hans sem Hann vill. Hasaeti Hans umlykur himna og jorS og 
a6 vernda hvorttveggja J^reytir Hann ekki. Hans er tignin og matturinn.” 
(2,255.) 

“'her menn Ritninganna, stigiS ekki yfir mork truarinnar; segiS ekkert 
nema sannleikann um Gu6. Messias, Jesus, sonur Mariu, var aSeins 
sendiboSi Gu6s, og Or6 Hans sem Hann sendi Mariu, - og Audi Hans. 
TruiS J3vi a Gu6 og sendiboSa Hans, og segiS ekki “J^rir”. ForSist J^ad, og 
ydur mun betur vegna. Gud er adeins einn Gud. Hann er of hatt hafinn ad 
Hann skuli son geta.” (4,171.) 


Gudshugmynd i Islam er t>yding a Concept of God in Islam i ritrod um 

f 

Islam sem gefm er ut af WAMY (World Assembly of Muslim Youth) i 
Riyad, Saudi Arabiu. 


